_ 
n 


(CI, 


FATHEIAID GWRTHEYRN, 
(Gynt Neuaddfawr, ) 


Am ddala Cadnaw pan oedd yr 
hin yn oer a rhewllyd. 


Cenir ar y don—“ 71i thramp o'r dre.” 


LLANOWNLLE a Llangeitho 

Fu'n cael eu biiuo'n fawr, 
Gan luaws o lwynogod, 

Gwnaent ddifiod bron bob awr, 
A methent eu difrodi, 

Na dodi rhai'n dan heirn, 
Danfonwyd dechreu'r flwyddyn 

I mofyn cwn Gwrtheyrn, .; 


Daeth Jenkin Jones i'r lan 
A'i gwn gael gwneyd ei ran, 
A'r llwynog gyntaf godwyd 
Fe'i lladdwyd yn y fan. 


Deunawfed dydd o Ionawr, 
'Nol hyn am naw o'r gloch, 
'Trow'd allan o Langeitho, 

I chwilio'r cadnaw coch ; 
Wrth chwilio daerau 'r Sysyllt 
Yn wyllt fe gododd bant, 
Â'r cwn bob un mewn munyd 

hoes ergyd ar eu dant, 


“ Rhew caled oedd yr hin 
Pob ma's yn gras a chrin 
Ond ffwrdd a'r cwn trwy'r cyfan 
Fel taran wrth ei din, 













-z 


7Roedd y cwn a'r vynydd 
Yn awr mewn cwmydd cas, 
Yn rhuo fel taranau 
Ac yntau mewn a ma's ; 
“Trwy lefydd cas heb arbed 
Aeth wared dros y Van, 
'Ralltgoch a'i holl goedwigoedd 
A chroesodd Cwm Penlan. 


Rhew caled oedd yr hin. &c. 


''Trwy odrau plwy” Cilcenin 
I gerwyn Craig yr Arth, 
“Lle rhed 'r holl lwynogod 
Am gysgod o bob parth ; 
.Ar fyr cas ddod odd*yno 
A llwyhro coed Tymawr, 
Nol hyn fe groesodd Aeron 
Heb hidio 'r afon fawr. 


Rhew caled oedd yr hin, &c, 


“Trwy wastod dyffryn Ystrad 
A?i lygad ar y de, 

Dros ddiffaith fanc Bryngoleu 
Rhag angeu ffwrdd ag e', 
Nes myn'd i ddyffryn Croeddyn, 
Pryd darfu 'r madyn droi, 

A "nol dros ros Wernfeilig, 
Yn ffyrnig 'roedd yn ffoi. 


Rhew caled oedd yr hin, &c, 


Fe aeth trwy glos y Gelli, 
Fe roundiodd dy Oraigwen, 

Trewynt a llawer etto, 

. Er mwyn caêl safio'i ben ; 

Pryd hyn y cwn yn canlyn 
Heb undyn byw o blaid, 

'Trwy'r clos, trwy'r ardd, trwy'r ydlan, 
Trwy'r tan os byddai 'n rhaid, 


Rhew caled oedd yr hin, &c, 


9 


Fe aeth trwy holl anialwch 
Penenwc ac Allt v Gar, 
A thros y banc i Giliau 
Heb fawr o'i gamrau 'n spar ; 
Cyn myned i Gaenewydd 
Caw'd arno 'r trydydd tro, 
. Daeth 'nol trwy'r coed a'r cwmydd 
Ac fyny heibio 'r Fro. 


Rhew caled oedd yr hin, &c. 


Trwy gwmydd Nantygelli, 
Yn heini dros y Fol, 

Pryd hyn oedd cwn a dynion 
Yn ffyddlon ar ei ol ; 

Yn mlaen i Bantygwiail, 
O ffarwel ar ei ffo, 

Gan lawer 'nawr fe 'i gwelwyd 
A bloeddiwyd “ Tally ho!” 


Rhew caled oedd yr hin, 

A'r cwn trwy hyny'n flin, 

Ond gyda'r floedd pan clywsant, 
Nesasant at ei din. 


Cyfeirio i Gastell Moyddyn 
I'r eithin wnaeth y llanc, 
Ond trow'd ef i'r Cwrtnewydd 
Yn benrydd dros y banc, 
Ffordd hyn fe dorai 'i galon, 
Ca'dd droion cdwech neu saith ; 
Yn caeau gwair Clynmeryn 
Rho'w'd terfyn ar ei daith, 


Ar waetha 'r rhew a'r hin, 
Y dewrion gwn bob un, 
Gydiasant yn y diwedd— 
A'i danaedd yn ei din, 


O naw o'r gloch y boreu 
Nes darfu goleu 'r haul, 
Tra parai 'r dydd fe redodd 
Na welodd neb o'i ail, 
So great a rogue and vagrant 
He could nol furiher go, 
Thai was a joyful moment 
To hear the words “ Dead hof” 












4 


'Roedd ps wyr o wa'd, 
A'r cynydd heb naccad 
kedasanr ddeugain milltir 
O drawsdir ar eu tra'd. 


Ac yno rhai yn ei 'nabod, 
Un hynod oedd ci ben, 

A llawer o arwyddion 
Heblaw ci gynffon wen. 

?Roedd hwn os deuddeng mlynedd, 
A'i ddanedd yn ddigwyn, 

Lladd gwyddan, gieir, a hwyaid, 
A'r defaid gwar a'r wyn. 


Pan ddaeth y cwn i'r lan, 
Caw'd llonydd yn y fan, 
Dyfetha wnawd y Robler 
'Trwy ysgwier Jones, Dolellan. 


Chwi ffermwyr Ceredigion 
Yr holl dylodion sy, 

Does neb mor llwm yn Nghymru 
Heb iar oddeutu 'r ty, 

Am ladd yr holl lwynogod 
Rhag difrod bryn a bro, 

Heb ofyn dim o'i dalw 
Gwnawn barchu hwn tra bo. 


Am fod e'n gwneud ei ran, 
Fel brawd dros gryf a gwaii, 
'Trwy gadw cwn mor llydiog 
i'r llwynog yn Dolellan. 


Chwi fonedd a chyiyddion 
. Rhai budron yn y byd, 
Daioni neb nis mynwch 
Ond parchwch hwn o hyd ; 
Pregethwyr a ffeiradon 
A'r holl stewardion sydd, 
Yn derbyn ffowls yn garnau 
A gwyddau rhai bob dydd. 


Dyrchafwch yn y fan 
I'r gadair Mab Dolellan, 

Bydd mwy o wyddau tewion 
A chywion ar eich rhan, 


